
Yaliyowasilishwa Na 

Majlis AI-Madina-tul-'llmiyyah 

Kutafsiriwa Katika Kiingereza Na 

Majlis-e-Tarajim(Dawat-e-lslami) 







Jawani kaysay Guzarayn? 


UjanaWako 

Umeutumiaje? 

Shaykh-e-Amir-e-Ahl-e-Sunnat, muasisi wa Dawat-e-Islami, ‘Allamah 
Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi 
asjLili alitoa hotuba juu ya mada ‘Jawani ki ‘Ibadat kay 

Fazail’, i.e. Excellence of Worship in Youth, katika lugha ya Ki 
Urdu katika mjumuiko wa kila wiki wa Ijitimai ya kuhamasisha 
Sunnah iliyofanywa siku Alkhamis, 18th Rabi’-ul-Awwal 1412 AH, 
26th September 1991, katika Markaz ya kwanza ya Dawat-e- 
Islami - ‘Jami’ Masjid Gulzar-e-abib’ (uliopo Gulistan-e-Okarvi 
Bab-ul-Madinah, Karachi). Kwa msaada wa hotuba hiyo hiyo, 
kijitabu pamoja na matoleo mengi na marekibisho kadhaa, 
kilikusanywa na Majlis Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah in Urdu na 
kutafsiriwa na Majlis-e-Tarajim (idara ya tafsiri) kwa Kiswahili. 
Ikiwa utapata makosa katika tafsiri au utunzi, tafadhali ijuilishe 
idara ya tafsiri kwa anuani zifuatazo za posta au E.mail kwa azma 
ya kupata zawadi [Thawab]. 


Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 
UAN: S +92-21-111-25-26-92 - Ext. 1262 
Email: I 1 translation@dawateislami.net 


/.dawateislami.net 



\ \dJJ\^ A A V ^J V_l ■» "\ 

Dua Kabla Ya Kusoma Kitabu 


Kabla ya kusoma kitabu au somo la kidini, soma dua ifuatayo. 
Insha-Allah Js-sS^ utakumbuka yote uliyoyasoma. 


'is>- U^Lp 

6^4-\ i'i tj &J~j ui£ 


Ee mola Js-sS^ Ifungue milango ya elimu na busara kwa ajili 
yetu, na utuhurumie! Ewe ulie mtakatifu kabisa. 

(Al-Mustatraf, vol. I, pp. 40, Dar-ul-Fikr, Beirut) 


Kumbuka: Mswalie Mtume JUs«db$ifeJtsS«&i j* mara moja kabla 
na baada ya dua. 


/.dawateislami.net 


Table of 

Contents 

Dua Kabla Ya Kusoma Kitabu.ii 

Ujana Wako Umeutumiaje?.1 

Fadhila za Darood Shariff..1 

Kutafuta Ujana.2 

Jibu la mawe mjibu kwa maua.4 

Eneza kuwaalika watu kwa ajili ya Daawa njema.5 

Uthamini hazina ya wakati wako.5 

Sifa za ujana.6 

Fadhila za Qur’an na ujana.......7 

Ibada ya ujana inakuwa sababu ya afya uzeeni.8 

Madrassa ya watu wazima (Madrassa-tul-Balighan).8 

Madrassa-tul-Madinah Balighat (Madrassa kwa ajili ya kina 

mama).9 

Mazingira ya Dawat-e-Islami imemfanya mja mbaya kuwa 
mwema.9 

Ni Neema ukiuthamini ujana.10 

Uthamini ujana wako. 11 

Maagizo ya Sayyiduna Amir Mu’awiyali.12 

Unyenyekevu wa wazee wetu ni mafunzo kwetu.12 

Kwa baraka ya Ibada, Mzee huonekana kijana.....13 


/.dawateislami.net 




















Ujana Wako meutumiaje? 

Kufanya kazi ujanani ni faida uzeeni.14 

Kijana mwema hupata zawadi yake uzeeni.14 

Mja mpendwa wa Allah.15 

Nani bora kuliko Malaika?. 16 

Kijana na Dawat-e-Islami.17 

Mwenye kupata thawabu ya Sidiqeen Sabini (70).19 

Mja wa Mwenyezi Mungu wa hakika.19 

Kijana mwenye kuona haya.20 

Kupata ujana ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu,,,.,,.,..21 

Fadhila za kijana mwenye kufanya Ibada.22 

Fadhila za uzee.23 

Kijana mwema anavyo pata zawadi.26 

Karama za vijana.27 

Kijana mwema na mwenye hofu.29 

Wale wenye kupata kivuli cha arshi.30 

Usia wa Imaam Ghazali.32 

Fadhila za kutubu ungali kijana.33 

Kwanini anapendwa kijana mwenye kutubu katika ujana.33 

Utubu kwenye ujana 34 

Wasiwasi pamojanatibayake.35 

Usia kwa ajili ya vijana.35 

Madani Chanel ni nini?.37 

Kwa niaba ya herufi 12 za kuingia na kutoka nyumbani ni maua i2 
ya madani:.39 


/.dawateislami.net 




















\ \ LJ ^ ^ ^ A U q A V t ^J V_l m "\ \ ^A 

Ujana Wako 

Umeutumiaje? 


Shetani atatumia kila hila ili kukuzuia kusoma kitabu hiki, lakini 
utaingiwa na hofu ya Allah Js-sS^ kubwa baada ya kukisoma 

jsaj&rfJjlAL Jh&l. 

Fadhila za Darood Shariff 

Nabii wa Rehma Shafli wa Umaa Mtume wetu JUs<jdbs^jUsSaiiij* 
anasema: ‘Enyi watu hapana shaka kati yenu ninyi yule mja 
aliyeniswaliya kwa wingi duniaini siku ya Qiama atafanyiwa 
hesabu yake haraka. (Jam’-ul-JawamV, vol. 9, pp. 129, Hadis 27686) 
Hashr kl tiragT siyahl mayn 
Nur hay, sham’-e-pur-ziya hay Durud 


Choriyo mat Durud ko Kafi 
Rah-e-Jannat ka rahnuma hay Durud 




1 


/.dawateislami.net 


Kutafuta Ujana 

Inasemekana kuwa alikuwepo Mzee moja alikuwa anapita 
sehemu moja, kwa ajili ya uzee wake kiuno chake kilipinda 
wakati alipokuwa akitembea ilikuwa inaonekana kuwa huyu 
Mzee anatafuta kitu ardhini, kijana moja alimfanyia mzaha na 
kusema ‘Ewe Mzee unatafuta nini?’ Swali aliyeuliza lilikuwa la 
kutia hasira lakini angalia huyu Mzee alivyo tumia hekima na 
busara na kumjibu swali liliyo kuwa na uchungu na alivyo 
mjibu kiutamu kwa kusema: ‘Mwanangu mimi nina tafuta 
ujana wangu’ Kijana alistajabu sana kusikia jibu na kushangaa 
na kusema ‘Baba neno lako hili sijaelewa, kwani ujana unaweza 
kuutafuta?’ 

‘Na lini ikiwa mara moja ujana ukikupotea kuna yeyote yule 
akaupata?’ Akasema ‘Mwanangu hapo ndio masikitiko yenyewe, 
wakati nilipo kuwa na neema ya ujana wangu sikuweza 
kuuthamini, nimeunawa mikono lakini leo nina jua umuhimu 
wake laiti ningepata mara moja enzi ya ujana wangu tena basi 
makosa niliyo yafanya na dhambi nilizofanya ningeweza kutubu 
na kufanya Ibada ya Allah kwa moyo’. 

‘Maana yake laiti ujana wangu ungerudi na mimi ningeweza 
kumwambia uzee umenifanya nini na mimi’. Na kisha akavuta 
pumzi ya masikitiko na kusema: ‘Nasikitika nasikitika hazina 

2 


/.dawateislami.net 


Ujana Wako meutumiaje? 

ya ujana wangu nimeipoteza, sasa ninasikitika! Wakati ndege 
wameshakula mazao na kuruka. Mimi sikuuthamini ujana wangu 
wakati ule wa ujana wangu sikufanya amali njema wala sikuji 
tayarisha kwa ajili ya akhera na hivyo ndio nime baki kwenye 
usingizi na kughafilika’. 

‘Wakati Uzee umenijia, afya imepungua, ngozi imelegea lakini 
tamaa ya kufanya Ibada ninayo lakini siwezi kufanya kwa 
sababu ya uzee’. 

Kisha yule Mzee mwenye makamo alimjaribu kumwambia 
yule kijana: ‘Mwanangu kwa fadhila ya Allah na ukarimu 
wake wewe bado kijana chukua faida yake fanya Ibada kabla 
ya kiuno chako hakijapinda sujudu kwa Allah kwa kupata 
ridhaa yake la sivyo usije ukawa kama mimi ukatafuta ujana na 
hutopata kitu chochote kile bali ni masikitiko na kujilaumu 
hakuna kitu chochote kitakacho kuja mikononi mwako, na 
utakuja kukumbuka. Utoto wako umeupoteza kwenye michezo, 
ujana wangu nimeupoteza kwenye usingizi, na hadi kufikia 
kwenye uzee hubaki kulia’. Maneno ya kijana huyo ya kumuumiza 
roho Mzee huyo wa makamo na Mzee alimpa usia na 
mazungumzo mazuri, alimpa kijana ua la Kimadani limeleta 
harufu nzuri kwa kijana na kumuingia ndani ya moyo na 
kuathirika, kijana huyu kabla ya mda mchache uliyo pita 
alimuliza swali la kumkashifu lakini kwa sababu ya huyu Mzee 
kujaribu kumpa nasaha nzuri na kijana huyu huyu aliahidi na 
kufanya nia mbele ya huyu Mzee ya kuwa atauthamini ujana 
wake na ataishi kuwa mwema. 

3 


/.dawateislami.net 


Mwana wa A’la Hadrat, Mufti-e-A’zam Hind Maulana Mustafa 
Raza Khan Ameandika shairi kuhusiana na ujana 

katika kitabu chake cha ‘Saman-e-Bakhshish’ 


Riyazat kay yehi din hayn, burhapay mayn kahan himmat 


Jo kuch kerna ho ab ker lo, abhi Nun jawan turn ho 

Siku za kufanya Ibada ni ujanani, ukifikia uzeeni hutoweza. 
Unachotaka kufanya ufanye ukiwa bado kijana. 




Jibu la mawe mjibu kwa maua 

Wapenzi Waislaam! Baada ya kusikia Bayaan yenye hekima na 
Maua ya Kimadani, tutazungumzia ua moja la Kimadani nalo 
ni hili: Kama mtu anazungumza na wewe kwa ukali, mfano 
kakurushia jiwe na wewe badala yakumrushia jiwe uwe 
mstahamilifu na kisha ukipata nafasi umbnganie kwa upole 
na kumfahmisha na umpe nasaha na maua ya Kimadani 
italeta faida na isitoshe italeta ufanisi kwa ajili ya 
kazi za Kimadani na italeta mabadiliko kiwepesi ya azma yetu 
ya kuwa: nita jaribu kusuluhisha nafsi yangu na nafsi za 
walimwengu. Usirudi nyuma ewe mubaligh kila shambulio la 
shetani lisifaulu. 

Tu pichay na haina kabhi ay piyaray Muballigh 


Shaytan kay her war ko nakam bana day 



4 


/.dawateislami.net 


Eneza kuwaalika watu kwa ajili ya Daawa njema 

Wapenzi Waislaam: Kutokana na kisa tulicho kisikia tumepata 
kujua maua ya Kimadani kuwa ujaribu kuwafahamisha 
Waislaam na uwaalike kwa ajili ya daawa njema. Na uwe 
unaendelea kuwaalika watu kwa ajili ya daawa njema kwa 
sababu inapatikana kheri yako na unaye mualika. Katika Aya 
ya Suratul Dhariaat no 55 Allah anasema: 

Tafsir: Wafahamishe kufahamisha kwako itawapa faida 
Waislaam. Amesema Mtume J* 


Mujhay turn ay si do himmat Aqa 
Dun sab ko nayki ki da ’wat Aqa. 

Band do mujh ko bhl nayk khaslat 
Nabi-e-Rahmat, Shaft’-e-Ummat 

unipe hekima, niweze kuwaalika kwa ajili ya daawa njema. 
Unipe hidaya ya kuwa mwema Nabii wa Rehma Shafii wa umma 


Uthamini hazina ya wakati wako. 

Kutokana na hikaya hiyo tumepata kuelewa kuwa tusipouthamini 
wakati wetu basi tutajilaumu siku za mwisho hasa tukija kuupoteza 
ujana wetu kwa kudharau tutakuja kujua umuhimu wake 

5 


/.dawateislami.net 


tukifika kwenye uzee, kwa sababu safari yetu ya ujana tunaipoteza 
kwa kughafilika tutapofikia uzeeni na tunapotaka kubadilisha 
mwenendo wetu tunakuwa tumechelewa sana na mda huo mtu 
hutaka kufanya jambo lolote la kheri lakini mwili wake na 
viungo vyake pamoja na afya yake havimruhusu. Kwa hiyo 
kama umejaliwa neema ya ujana wako na afya yako ipo salama 
basi ushukuru na ufanye Ibada nyingi zaidi na utumie ujana 
wako kwenye kazi njema na ujaribu kuwa na istiqama na kama 
leo ukijighafilisha na ukapenda maslahi ya dunia na ukapoteza 
muda wako muhimu usije kesho ukasikitika, lakini kusikitika 
kwako hakutokusaidia kwa muda huo kwani hutopata kitu 
chochote mkononi mwako. 

Mda ni kama mfano wa panga kali ambalo linakata usiku na 
mchana. Nani aliyeweza kuukamata muda mkononi mwake 
na nani anaweza kusema muda uende taratibu kwa hiyo leo 
chukua faida ya wakati wako la sivyo wakati uliyopita 
hautorudi tena bali utakumbuka tu . 


Sada ‘aysh dauran dikhata nahin 
Gaya waqt phir hath ata nahin 




Sifa za ujana 

Kitengo kimoja cha Dawat-e-Islami Maktaba-tul-Madinah 
kimechapa kitabu kiitwacho Faizan-e-Sunnat chenye ukurasa 


6 


/.dawateislami.net 




1548 jarida la kwanza ukurasa wa 713 kutokana na kitabu 
kimoja cha lugha kimeandikwa kuhusiana na mtoto anapoanza 
kubalehe na kufikia miaka 30 / 40 huitwa kijana na kuanzia 
miaka 30 / 50 unaumalizia ujana na kuingia uzeeni. 

Fadhila za Qur’an na ujana 

Wapenzi Waislaam: Unaweza kuchukua faida ya akili yako na 
mwili wako ungali kijana, kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya 
dini na kufanya mtaala wa vitabu unatakiwa uwe kijana kwa 
sababu unapofikia uzee saa nyingine akili haifanyi kazi na saa 
nyingine akili huwa kama ya mtoto na saa nyingine ukifanya 
jambo watu wakikuona wanakucheka, lakini kuna habari nzuri 
kwa yule kijana aliye kuwa na mazoea ya kusoma Qur’an 
kwenye ujana wake aki fik a kwenye uzee hapati shida kama 
hizo. Jinsi anavyotueleza Sayyiduna ‘Ikrimah iAi c&v 

Ananukuu Hakim-ul-Ummat Mufti Ahmad Yar Khan Na’imI 
jail ajj. anasema yule mUislamu aliye na mazoea ya 

kusoma Qur’an AiteX-i hatoathirika yaani afikapo 
uzeeni basi hato kuwa na maradhi hayo. (Nur-ul-‘Irfan, part 17, 
Surah Al-Hajj, Taht-al-Ayah 5) 

Filmaun say diramaun say day nafrat Til Ilahl! 

Bas shauq mujhay Na’at-o-Tilawat ka Khuda day 

Unijaliye chuki na picha na maonyesho 
unipe mahaba ya qasida na kusoma qur;an mola 




7 


/.dawateislami.net 


Ibada ya ujana inakuwa sababu ya afya uzeeni. 

Wapenzi Waislaamu baada ya kusikia kisa hicho hapo juu 
tumepata kujua yule kijana mwenye kusoma Qur’an na akafika 
kwenye uzee basi kwa Baraka ya kusoma Qur’an hatoweza 
kupoteza ufahamu wake na hayo japo tunaweza kuona, kawida 
wazee wanapofikia umri huwa na ugonjwa wa kusahau lakini 
wale baadhi wenye bahati nzuri hata kama wakifika kwenye umri 
wa uzee bado fahamu yao na akili zao zinakuwa timamu. Hayo 
yote ni kwa sababu ya Baraka ya kusoma Qur’an kwenye ujana. 

Madrassa ya watu wazima (Madrassa-tul-Balighan) 

jfcsis. Ai Katika mazingira ya Dawat-e-Islami ( taasisi ya 
kimataifa ya kueneza mafundisho ya qur’an na sunna isiyo 
jihusisha na siasa) Dawat-e-Islami ina jaribu kuhamasisha na 
kuwapa mafunzo ya kusoma Qur’an na kufundisha utaratibu 
wa Ibada, pia tuna kitengo kimoja kinachoitwa Madrassatul 
Balighan (Madressa ya Watu Wazima) ambayo ipo sehemu mbali 
mbali za Ulimwengu na katika maeneo mbali mbali hata 
hufundishwa msikitini. Kawaida huanza kufundisha baada ya 
swala ya ishaa ambapo sehemu karibu ya elfu moja hufundishwa 
ambao ndugu zetu Waislaam mubaligh, wana fundisha jinsi ya 
kusoma Qur’an kwa Makharij inavyo takiwa na wanatukumbusha 
Dua mbali mbali na pia kutufundisha jinsi ya kuswali inavyopaswa. 
Hayo mafunzo yote hufundishwa bure. 

Ye hi hay arzu ta’lim-e-Quran dm ho jaye 
Har aik parcham say auncha parcham-e-Islam ho jaye 
8 


/.dawateislami.net 




Madrassa-tul-Madinah Balighat (Madrassa kwa ajili 
ya kina mama) 

aL Katika mazingira ya Dawat-e-Islami tunacho 

kitengo cha akina mama wenye umri mkubwa ambayo ni 
Madrassa-tul-Madinah Balighat ambayo maelfu ya akina mama 
wanapata kujifunza kusoma Qur’an kwa makharij sahihi bure. 
Mafunzo hayo hufundishwa na mwanamke mwenzao na pia 
Madrassa ya kina mama zipo takribani kila mahala ulimwenguni. 

Katika Nchi ya Pakistan zipo Madressa zifikazo 2064 ambapo 
wako wanafunzi wafikao 101,410 wavulana kwa wasichana ambao 
wanafundishwa bure kuhifadhi Qur’an. 

‘Ata ho shauq Maula Madrasay mayn anay janay ka 
Khudaya zauq day Quran parhnay ka, parhanay ka 




Mazingira ya Dawat-e-Islami imemfanya mja mbaya 
kuwa mwema 

Madrassa ya Dawat-e-IslamiMadrassa-tul-Balighan imemrahisishia 
kijana kwa ajili ya kusoma Qur’an na kumfundisha tabia njema 
na kumfanya awe na upendo wa kufanya Ibada ama kuchukulia 
hivi imemrahisishia kutengeneza akhera yake kuwa nyepesi. 
Kuna ndugu moja MUislamu anasema ‘Dhambi zangu ni 
nyingi sana (mungu aninusuru) kazi yangu ilikuwa kusambaza 


9 


/.dawateislami.net 


mtandao wa runinga na kukaa na kutembea na wahuni na kuenda 
kuangalia picha tatu kwa pamoja na kurudi usiku wamanane na 
pia kuangalia maonesho’ 

J«St aL Katika eneo moja la Bab-ul-Madina Karachi 

upande wa Naya Abaad, kwa baraka ya kuniling’ania ndugu 
mmoja wa kiislamu nimeweza kufika kwenye Madrastaul 
Baalighan na kukaa na wapenzi wa Mtume na kujumuika na 
mazingira ya Daawaat e islami. Na kujishughulisha na kazi za 
Kimadani. 


Hayn Islami bhai sabhi bhai bhai 
Hay bayhad mahabbat bhara Madam Mahaul 

Ni Neema ukiuthamini ujana 

Kuna riwaya kutoka kwa Sayyiduna ‘Amr Bin Maymun Awdi 
Jta iAi q&o- Mfalme wa Makka na Madina Nabii wa rehma 
shafii wa umma alikuwa anamsihi kijana mmoja. Alisema 
‘Unatakiwa uthamini vitu 5 kabla ya vitu 5 vikufikie: 

1. Uj ana wako kabla ya uzee 

2. Afya yako kabla ya ugonjwa 

3. Utajiri wako kabla ya umaskini 

4. Wasaa wako kabla ya kushughulika kwako 

10 


/.dawateislami.net 




5. Uhai kabla kifo. (Mishkat-ul-Masabih, Kitab-ur-Raqaq, chapter 2, 
vol. 2, pp. 245, Hadis 5174) 

Mashoor sufi Sayyiduna Shaykh Muslihuddin Sa’di Shiraz! 
anasema: 




“Ewe mja uliyeghafilika wakati una siha na afya na mikono 
yako iko wazi fanya kazi njema na mikono yako kesho ikija 
kufungwa ndani ya sanda utapata wapi bahati ya kuifungua!” 

(Bustan-e-Sa’di, Bab 1, pp. 48) 




Uthamini ujana wako 

Kuhusiana na ujana anasema Hakim-ul-Ummat Mufti Ahmad 
Yar Khan Na’ImI jsJi ameandika na amefafanua 

kwamba ujana umeupoteza kwenye michezo wakati ulipo fikia 
uzee viungo havifanyi kazi na kuweka tamaa ya kufanya Ibada 
ni upumbavu.Unacho taka ufanye kwenye ujana Ibada kwa vile 
ina daraja kubwa, kwa hiyo afya yako, ujana wako, pesa zako 
usiache zipotee ufanye amali njema neema hiyo haiji kila mara. 
Miyan Muhammad Bakhsh b&v Anasema: 

Sada na husn jawanT rahandi, sada na suhbat-e-yaran 
Sada na bulbul baghan bolay, sada na bagh baharan 
11 


/.dawateislami.net 


Maana Ujana wako mzuri hautobaki salama milele, wala 
hautobaki uhusiano na marafiki na ndugu zako milele, na 
ndege wanayo imba pamoja na bustani iliyo kuwa nzuri 
haitobaki. (Mirat-ul-Manajlh, vol. 7, pp. 16) 




Maagizo ya Sayyiduna Amir Mu’awiyah 

Anasema wakati wake wa mwisho wa uhai wake ulipokaribia 
kumalizika akasema “Nikalisheni” Wakati abpokalishwa yeye 
cseo- alijishughubsha kumdhukuru Mwenyezi Mungu na 
kulia nakujiuliza, “Ewe Mu’awiyah sasa ulipofikia 

uzee ndipo umekumbuka kufanya dhikri ya Mwenyezi Mungu 
wakati ule ulikuwa wapi ingali bado matawi yalikuwa 
mabichi”. (Lubab-ul-Ihya, pp. 352) 




Unyenyekevu wa wazee wetu ni mafunzo kwetu 

Ndugu Wapenzi Waislaam: Wazee wetu jUiaiiijuar* walikuwa 
wema na wanyeyekevu. Masahaba wa Mtume it j* 

Pamoja kuwa Masahaba watukufu maisha yao yote walikuwa 
wanafanya amali njema pia wabkuwa wanasikitika kuwa laiti 
wangepata bahati ya nafasi zaidi wangefanya Ibada zaidi. Kwa 
kusikia ombi lao sisi tunapata muongozo kuwa: Enyi vijana, ni 
neema kubwa ungali kijana uthamini ujana wako usijighafibshe 


12 


/.dawateislami.net 




na mambo yasiyo ya kheri la sivyo utaposhtuka itakuwa 
umechelewa sana sawa na mshale uliotoka kwenye upinde 
haurudi tena. 




Maana: Ewe kijana usikae bure,wakati huu sio wa wasaa wa 
kujighafilisha, bali wakati huu utumie kujifundisha na ufundi 
na uweze kufanya kazi. 




Kwa baraka ya Ibada, Mzee huonekana kijana 

Sayyiduna ‘Allamali Ibn Rajab Hanbali ^^'^'aii^^Anasema 
kuhusiana na Ibada ya ujana: Yule mwenye kumkumbuka 
Allah Js-sSt Kwenye ujana wake Allah Js-sS^ atamkumbuka 
wakati akiwa Mzee na hajiwezi na atamjalia fahamu nzuri na 
nguvu. Sayyiduna Abu Tayyib Tabari crjfli aliishi 

zaidi ya miaka mia (100) na alikuwa mwenye afya na akili 
timamu. Mja mmoja alimuliza yeye sbi £>? siri ya afya 
yake, yeye JtsS s&i Akasema: ‘Mimi kwenye ujana wangu 
nilihifadhi viungo vyangu na dhambi na leo mimi nimekuwa 
Mzee basi Allah amenirejeshea nguvu zangu’. Alikuwa 
Mzee mmoja mwingine mwenye makamo hivyo hivyo 
Sayyiduna Junayd Anasema ‘Nilimkuta Mzee moja 

anatembea kwa watu na kuomba omba, yeye «iii t&v 


13 


/.dawateislami.net 


anasema huyu kwenye ujana wake hakutimiza haki za Allah 
na Allah JmS*- kwenye uzee wake amemuondolea nguvu 
zake’. (Majmu’ah Rasd.il Ibn Rajah, vol. 3, pp. 100) 

jp JUS ids! 


Kufanya kazi ujanani ni faida uzeeni 

Wapenzi Waislaam: Habari njema kwa yule kijana aliye tumia 
ujana wake kufanya Ibada ya Allah Js-sS^ hadi kufikia uzeeni, 
ambapo bado anatamani kufanya Ibada lakini mwili wake na 
nguvu yake haimruhusu basi jis^LjitLioi ataandikiwa thawabu 
kama alivyo kuwa akifanya Ibada kwenye ujana wake. Na 
Sayyiduna Anas Bin Malik Anasema ‘Wakati mja wa 

kiislaam anapofanya amab njema na akafikia kwenye dakika za 
mwisho za uhai wake basi Allah JisL humwandikia kwenye 
amali zake meema sawa sawa na meema aliyo kuwa akiyafanya 
kwenye ujana wake abpokuwa na afya’. 

(MusnadAbTYa’la, vol. 3, pp. 293, Hadis 3666) 

Kijana mwema hupata zawadi yake uzeeni, 

Hakim-ul-Ummat Mufti Ahmad Yar Khan uSsJiLji A nasema 
‘Yule aliye kuwa Mzee na hawezi kufanya Ibada zaidi kwa ajili 
ya uzee wake lakini kwenye ujana wake abfanya Ibada nyingi 
basi Allah Js-sL humchukulia ni mlemavu na kumwandikia 
thawabu kwenye amah yake iliyo kuwa sawa na ile aliyo kuwa 
akifanya Ibada kwenye ujana wake’. 

14 


/.dawateislami.net 





j\ -J sJ-J- uS* .iljl jJ>j£- rtS* C-^ul |0 -U!J 



L£^. <U ■ij*- ijl joJlt d_l il-)t>- jU ei_l 


Kwahiyo uthamini ujana wako na ufanye Ibada zaidi na zaidi 
iwezekanavyo kwa sababu kesho ukiwa umefikia katika hali ya 
uzee na ukifanya Ibada utaandikiwa thawabu sawa ya ujana. 


(Mirat-ul-Manajih, vol. 7, pp. 89) 




Mja mpendwa wa Allah 

Katika hadithi Kudsii: kuna riwaya kutoka kwa Sayyiduna 
‘Abdullah Bin ‘Umar fciiitjfcsdji <&& anasema Mtume j* 

anasema Allah Js-sS*- anasema yule mwenye kuleta imani juu 
yangu na ameridhika niliyomuandikia na mwenye kushukuru 
rizki niliyompa na kwa ajili ya ridhaa yangu matamanio ya 
nafsi yake ya kiwiliwili kaacha basi kijana huyu atakuwa 
kwenye ukumbi wangu pamoja na baadhi ya Malaika. 


(Jam’-ul-Jawami’, vol. 9, pp. 276, Hadis 28714) 


Hakika! kama binadamu akiwa mwenye kumtii Allah JfesS*- na 
akawa na mahaba na Mtume JUs Jts5 iAi J* na akawa 
mtumwa wake kwa kujipenda basi daraja yake itakuwa sawa na 
Malaika na huenda akawazidi kwenye daraja. 


15 


/.dawateislami.net 


Nani bora kuliko Malaika? 

Wapenzi Waislaam: kumbuka kwamba Mtume wetu ni mbora 
kuliko mjumbe wa Malaika na mjumbe wa Malaika ni mbora 
kuliko Maauliya na Auliya ni bora kuliko Malaika wale wasio 
wajumbe na wale binadamu wanao tenda dhambi ni fasik 
watawezaje kuwa bora kuliko Malaika. Kuna riwaya kutoka 
kwa. (Fatawa Razawiyyafi, vol. 29, pp. 391; An-Nibrds, pp. 595) 

Sayyiduna ‘Abdullali Bin ‘Umar qa? anasema: Nabii 

wa Rehma Shafii wa Umma Mtume wetu JUs sits Jsts i&i Js> 
anasema ‘Mwenyezi Mungu atakuwa na mahaba na yule kijana 
ambae ujana wake ameufanyia waqfu kwa ajili ya Allah Js-sSC 


(Hilya-tul-Awliya, vol. 5,pp. 394, Hadis 7496) 




Wapemzi Waislaam; Bayaan mbili tulizozisikia hapo awali zina 
faida kubwa kwa yule atakaefuata maagizo yake, Yule kijana 
mwenye bahati nzuri atakae ishi kwa ajili ya ridhaa ya Allah 
na akajiepusha na matamanio mabaya na akajihifadhi na 
dhambi kwa ajili yake katika ukumbi wa Allah kuna 
mategemeo ya kupata daraja kubwa, kwa sababu kipindi cha 
ujana kinakuwa na matamanio mengi na huwezi kuyazuia ndio 
maana kuna fadhila kwenye Ibada ya ujana. 

Kama jinsi Hakim-ul-Ummat Mufti Ahmad Yar Khan Na’imi 
As\ kxj.? sjU. anasema: Ujiepushe na dhambi katika ujana 


16 


www.dawateislami.net 


Ujana Wako meutumiaje? 

wako na umkumbuke Allah Js-sS^ kwa sababu kwenye ujana 
viungo vinakuwa na nguvu zaidi na hukupeleka kwenye dhambi 
ndio maana Ibada ya ujana ni bora kuliko Ibada ya uzeeni. 

(Mirat-ul-ManajTh, vol. l,pp. 435) 

Wapenzi Waislaam: Leo kwa bahati mbaya sana vijana wako 
mbali na Qur’an na Sunna, na wamejighafilisha kwenye michezo 
kwa ajili ya matamanio ya nafsi zao wamezama na wanelea 
kwenye mto wa dhambi na wako mikononi mwa shetani na 
anasababisha watende dhambi.Tasisi ya Dawat-e-Islami isiyo 
jihusisha na siasa hufundisha Qur’an na Sunna inajaribu 
kuchukua jukumu la kuwaepusha kuzuia watu na kazi za 
kishetani. 

Dawat-e-Islami ni kitabu kilicho wazi na inajulikana kwa kazi 
wanavyo fanya wale vijana waliyo kuwa wakifanya kazi za 
kishetani zisizokuwa za halali kwa ajili ya kuwa watumwa wa 
nafsi zao. Kwa bahati nzuri wamejumuika na mazingira ya 
Dawat-e-Islami yamewaletea mabadiliko kwenye maisha yao 
na ujana wao wakaufanyia waqfu kwa ajili ya Allah na 
Mtume wake J#s <jdb tb\ J*. Na kutimiza lengo la kuwa: 

ninatajaribu kurekebisha nafsi yangu na kusuluhisha nafsi za 
walimwengu mzima Kijana na Dawat-e-Islami. 


Kijanana Dawat-e-Islami 

Katika mazingira ya Dawat-e-Islami kuhusiana na 
mabadiliko mengi tutazungumzia jambo moja ambalo ni 
17 


/.dawateislami.net 


muhimu sana. Vijana waliyo kuwa kwenye njia ya maovu 
imewabadilisha kuwa vijana wenye Taqwa, heshima na 
imewaonesha njia iliyo nyooka na imewatengenezea wenye 
kuwa na fikra ya Akhera. Kwa Baraka ya mazingira ya Dawat- 
e-Islami vijana wengi waliyo ghaflika na mambo ya dunia 
imewabadilisha wenye kuwa waqfu kwa ajili ya ridhaa ya Allah 
JfesS*-. Katika lugha ya Dawat-e-Islami tunasema: Waqf-e-Madinah. 

Maqbul jahan bhar mayn ho Dawat-e-Islami 
Sadaqah tujhay ay Rab-e-Ghajfar! Madlnay kd 

Siri ya maisha mazuri. 

Wapenzi Waislaam: Nina ombi la Kimadani kwenu mtengeneze 
maisha yenu ya Dunia na Akhera na wakati wenu kuwa adhimu 
mjiunge na mazingira ya Dawat-e-Islami na mwenye kuinamisha 
mgongo kwa ajili ya Ibada ya Allah na ni siri moja nzuri 
ya kufanya Ibada na kutii kama tulivyo amrishwa kwa ajili ya 
maisha yetu. 

Hakim-ul-Ummat Mufti Ahmad Yar Khan Na’imi 
Anasema: Maisha ya kila binadamu yanapita, lakini maisha 
mazuri ni ya yule ambaye aliyekuwa waqfu kwa ajili ya Allah 
Js-sS^. na kwajili ya watu kama hao. (TafsXr-e-Na’Xmx, vol. 3, pp. 134) 

Allah JwS*- Ametoa hukumu: ni sadaka kwao waliyo jitolea 
kuwa Waqfu kwa ajili yangu. 

1-^3,413 jus iul J-i 

18 


/.dawateislami.net 




Mwenye kupata thawabu ya Sidiqeen Sabini (70) 

Kuna riwaya kutoka kwa Sayyiduna Anas anasema: 

Mtume JksitasifeJfcfeiit j* Anasema: jiepushe na vitu aliyeharamisha 
Allah Js-sS^ Na wale vijana watakao tekeleza maamrisho ya 
Mweyezi Mungu basi watapata thawabu usawa wa Masidiqeen 
sabini. (AttarghTb ftFadail-ul-A’mal, pp. 78) 




Mja wa Mwenyezi Mungu wa hakika 

Sayyiduna ‘Abdullah Bin Mas’ud cs*o- anasema: Mtume 

JUs jus ti>\ j* amesema: Allah Js-iS*- Katika makhluk yake 
anampenda zaidi yule kijana ambae ujana wake na uzuri wake 
ameutumia kwa ajili ya Ibada ya Allah Na Allah 
Humsifia na kumdhukuru mbele ya Malaika na kusema huyu 
ni mja wangu wa hakika. (AttarghTb fiFadail-ul-A’mal, pp. 78) 




Wapenzi Waislaam: Watakuwa vijana wenye bahati walio pata 
nafasi kwenye ukumbi wa Mwenyezi Mungu na upendo kwa 
wale waliotumia ujana wao kwa ajili ya kupata radhi ya 
Mwenyezi Mungu na wameacha matamanio yao kwa kumwogopa 
Mwenyezi Mungu na wamekwepa mitego ya Shetani. Kwa ajili 
ya vijana kama hao wana habari njema kwenye riwaya 
tuliyoisikia hapo juu na vijana kama hao wanaheshimika 
duniani. 


19 


/.dawateislami.net 


Kijana mwenye kuona haya 

Ili kuwa kijana mwema na mwenye kuepuka dhambi na kuona 
haya (AIBU) ununuwe kitabu kilichochapishwa na Maktaba- 
tul-Madina kinachoitwa kijana mwenyekuona haya au C/D 
iliyo rekodiwa na Maktaba-tul-Madinah uisome wewe mwenyewe 
na kisha umpatie mwenzio kuisoma na kuangalia 
utapata baraka na faida. Vijana waache maovu na wafuate 
maamrisho ya wazee na kuhudumia dini ya Kiislam kama 
shairi linavyo sema: 

Tayray sofay hayn afrangi, tayray qalin hayn Irani 
Lahu mujh ko rulati hay jawano ki tan asanl 


Amarat kya, shakh-e-khusraw bhi ho to kya hasil 
Na zaur-e-Haydari tujh mayn, na istighnaye SalmanT 


Na dhund is chiz ko tahzib-e-hazir ki tajalli mayn 
Kay paya mayn nay istighna mayn mi’raj-e-Musalmam 

Fanicha zako ni za Kingereza na mazulia yako ni ya Iran na 
mimi kuona maisha yako hayo machozi yananitoka. Hata kama 
wewe ukipata ufalme bado huna tabia njema na nguvu kama 
mola alivyo taka, pia huna mali kama Hadharat Salman Farsi, 
kama wewe unataka mema katika zama hiyo basi utoe sadaka 
nyingi. 




20 


/.dawateislami.net 


Kupata ujana ni neema kutoka lcwa Mwenyezi Mungu 

Wapenzi Waislaam: Kupata ujana ni neema kubwa ya Allah 
JfesS*- Yule aliyebahatika kupata neema hiyo basi aithamini na 
kila ikiwezekana afanye Ibada zaidi wakati wake auchukulie 
kama thamani ya almasi usipotee bure, Hakim-ul-Ummat Mufti 
Ahmad Yar Khan o&Ji sits, ananukuu: Ibada ya ujana ni 
bora kuliko Ibada ya uzee kwavile mda haswa wa Ibada ni wakati 
wa ujana. 

Ker jawanl mayn ‘ibadat, kahili achchT nahin 
Jab burhapa a gaya kuch bat ban perti nahin 

Hay burhapa bhT ghanimat jab jawanl ho chukT 
Yeh burhapa bhi na hoga maut jis dam a gay! 

Tafsiri ya shairi: fanya Ibada wakati wa ujana usiwe mvivu. 
Wakati ufikapo uzeeni hutoweza kufanya Ibada. Na ushukuru 
kama umefikia uzee basi pia usiache kufanya Ibada kwa 
sababu baada ya uzee kuna kifo. Uuthamini mda wako na ujue 
ni neema kwako mda utakapoondoka hutoupata tena. 

(Mirat-ul-Manajih, vol. 3, pp. 167) 

Khusasan ukizingatia wakati wa ujana wako ni muhimu sana 
kwa sababu katika ujana viungo vinakuwa imara na nguvu 
sana ndio maana kufanya Ibada huchoki na utaona raha, 
ufikapo uzeeni raha hiyo hutobahatika kuipata na kwa mda 
huo hata kwenda msikitini itakuwa ni shida pia hutoweza 

21 


/.dawateislami.net 



kuvumilia njaa na kiu tukiacha Saumu za nafila hata za faradhi 
nazo itakuwa shida kuzifunga na hakika Ibada ya kijana ina 
nafasi kubwa. 

Fadhila za kijana mwenye kufanya Ibada 

Kuna riwaya kutoka kwa Sayyiduna Anas ais-JisSiAs! &o- Anasema: 
Blessed Prophet JUs jta dii J* anasema: Kijana mwenye 
kufanya Ibada asubuhi atapata fadhila zaidi kuliko Mzee ataefanya 
Ibada uzeeni, mfano Watume: walivyo kuwa bora zaidi kuliko 
watu WOte. (Jam’-ul-Jawami’, vol. 5, pp. 235, Hadis 14769) 




Wapenzi Waislaam kutokana na riwaya ya hapo juu tumepata 
kujua hakika kijana mwenye kufanya Ibada kwenye ujana wake 
ana fadhila nyingi kwa ajili yake, lakini kutokana na riwaya hii 
asije mtu akachukulia kuwa wazee hawana thamani, ndugu 
zangu sivyo hivi, kumbuka kwamba hayo ni maneno ya 
kitenzi, kwa ajili ya watu wenye umri mkubwa na wazee pia 
wanakuwa sawa sawa. 

Katika uislaam inakatazwa kabisa kuwapeleka wazazi wetu 
sehemu wanapo lelewa wazee (old house). Katika uislam ni 
jambo moja zuri sana ya kuwa hatutofautishi baina ya mweusi 
na mweupe kila mwislamu aliyekuwa mkubwa wa umri 
anaheshima yake katika Uislamu na kwa ajili ya heshima yake 
ni lazima Waislaamu wamheshimu na kama unataka ufafanuzi 
zaidi basi usome kitabu kilicho chapishwa na kitengo cha 


22 


www.dawateislami.net 




Dawat-e-Islami Heshima ya Waislaamu. Kwa ufupi katika 
Uislamu ukiwa kijana ama Mzee unaheshimika, kwa hiyo: 

Fadhila za uzee 

Mtume JUs Jtss 1A1 anasema: Usingo’e nywele nyeupe 
kwani ni nuru ya Mwislamu, na yule anaezeeka kwenye 
Uislamu Allah Js-sS^ kwa ajili yake atamuandikia wema na 
atamfutia dhambi zake na atampadishia daraja lake. Kuna 
riwaya kutoka kwa. 

(Sunan AbTDawiid, Kitab-ut-Tarajjul, vol. 4, pp. 115, Hadis 4202) 

Sayyiduna Ka’b Bin Murrah a&o Anasema Nabii wa 

Rehma Shafii wa Umma Mtume wetu Jbi fib J* 

Anasema: Yule aliye kuwa Mzee ndani ya Uislamu siku ya 
Qiama atakuwa nuru kwa ajili yake. 


(Sunan-ut-Tirmiii, Fadail-ul-Jihad, vol. 3, pp. 237, Hadis 1641) 




Kwa hiyo yule Mwislaam mwenye umri mkubwa yaani Mzee 
asisononeke wala asihuzunike na asijilaumu. 


Hay burhapa bhi ghammat jab jawam ho chuki 
Yeh burhapa bhi na hoga maut jis dam a gayl 


Katika maisha ya uhai wako ukaja kushtukia kwenye umri 
mkubwa basi usisononeke bali uichukube ni neema kwako na 
23 


/.dawateislami.net 


kama umeshtukia nyakati za asubuhi basi usisubiri jioni 
kutanda mnyenyekee Allah Js-sS^ kwa ajili ya ridhaa yake na 
uwe mwenye Taqwa na uwe na mategemeo juu yake na uwe na 
hofu yake na pia uelekee kwake na ukumbuke aya hii. 

dL\ dJw>- j 'nJ 

Kwa kuweka aya hii JU; 3 £kukC_a&A. 

Tuwe na mategemeo kuwa tutapata hazina ya toba na 
tutaporudi tutakuwa watu wema. 

Tafsiri ya shairi: Uwe na mategemeo kama huweki elimu yako 
itaisha hiyo ni neema moja kubwa kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu juu ya Waislaam. Na ukumbuke kwamba kwenye umri 
wowote ule hata kama ni wazee kwenye ukumbi wa Allah Js-At 
wenye bahati wakipata saada ya kutubu basi watubu la sivyo 
wangapi wameshafika kwenye uzee lakini bado wanaendelea 
kucheza michezo aina mbali mbali na kufanya kazi za haramu 
na kujishughulisha kwa kusanya amali mbaya kwa ajili ya 
akhera. Ujana wake aliupoteza kwenye kujighafilisha na 
uzeeni hakujaliwa taufiq ya kufanya kheri na sasa atapata 
nafasi gani kutayarisha kutafuta kheri kwa ajili ya akhera? 

Ker na pin mayn tu ghaflat ikhtiyar 
Zindaglka ab nahin kuch i’tibar 


24 


/.dawateislami.net 




Halq per hay maut kay khanjar ki dhar 
Ker bas ab apnay ko murdaun mayn shumar 

Aik din mema hay akhir maut hay 
Ker lay jo kerna hay akhir maut hay 

Tafsiri ya shairi: Usifanye uvivu uzeeni. maisha yako hayana 
uhakika. Juu ya shingo yako kuna kisu cha mauti. wewe 
ujihesabie kwenye wafu. Siku moja utakufa fanya unayotaka 
kufanya hakika mauti utapata. 

Jp jus aiii 
alii kill J[ 


Wapenzi Waislaam: Inatupasa sisi tuuthamini ujana wetu la 
sivyo tutapofika kwenye uzee na tukasikitika lakini hukutotusaidia, 
kwa vile ukitaka kufanya mema lakini mwili hauna nguvu, 
unakumbuka ujana wako lakini ujana wako haurudi tena, 
umechoka na uzee lakini uzee pia hautaki kwenda, na wakati 
huo kusikitika kwako hakuna faida. 

Jo a kay na jaye woh burhapa daykha 
Jo ja kay na dye woh. jawanT daykhi 


25 


/.dawateislami.net 


Wakati unapojiwa na uzee, Uzee hauondoki na ujana 
ukiondoka haurudi tena. 

Wapenzi Waislaam: Hakika Ibada ya ujana ina faida nyingi. 
Yule mwenye kufanya Ibada kwenye ujana na akajiepusha na 
madhambi angalia fadhila anazozipata kwa Mwenyezi Mungu. 

Kijana mwema anavyo pata zawadi 

Kitengo kimoja cha Dawat-e-Islami cha kuchapa vitabu 
(Maktaba-tul-Madinah) kitabu chenye kurasa 56 Karama za 
Faruq-e-Azam katika ukurasa wa 24 karama ya Faruq-e-Azam. 

Mshauri wa Mtume JUs-ftasfcJtsS*Ai J*, Sayyiduna ‘Umar Faraq-e- 
A’zam zzl&sS’M qa? Safari moja alienda kwenye kaburi la kijana 
mwema mwenye Taqwa na kusema: Ewe kijana niambie 
Mwenyezi Mungu alilokuahidi. 

Tafsir: Na yule mwenye kusimama kwa ajili ya Allah J Na 
akamuogopa kwa ajili yake atabarikiwa pepo mbili. 

Ewe kijana niambie hali yako ikoje? Yule kijana mwema 
mwenye Taqwa alimwita yeye Kwa kumwita jina 

lake kwa sauti ndani ya kaburi lake na kumwambia kwa sauti 
kubwa mara mbili ‘juil j Dj is’ Maana Mwenyezi 

Mungu amenijalia pepo mbili. 

(Tankh-e-MadTnah Dimashq, vol. 45, pp. 450) 
26 


/.dawateislami.net 




Js-sS*- aJlJI ch^! Kutokana na kisa hiki tumepata kujua yule 
atakaeishi duniani kwa kufanya amali njema na akasimama 
kufanya Ibada kwa kumogopa Allah JU-sS^ na akawa na hofu ya 
mola na pia akawa mwenye Taqwa basi kwa rehma ya Allah 
atastahili kubarikiwa pepo mbili, kwa hiyo ujana wako 
uutumie kwenye kufanya amali njema na mwenye kuwa na 
Taqwa na ujiepushe na matamanio ya nafsi na kumbuka 
kwamba ujana wako, uzuri wako, na mali yako usijivunie hivyo 
ni vya kupita mara moja tu. 

Dhal jaye gl yeh jawanTjis pay tujh ko naz hay 
Tu baja lay chahay jitna, char din ka saz hay 

Utamalizika ujana wako ambao unaojivunia, maisha ni 
ya siku nne. 




Wapenzi Waislaam: tupate kusikia kisa cha vijana wawili wanavyo 
tunukiwa na kutupa mwanga moyo wetu. 

Karama za vijana 

Sayyiduna Malik Bin Dinar Ala3l Aji ku* $$ u. Anasema: Safari 
moja mimi nilipokuwa safarini nilisikia kiu sana ya maji na 
kuanza kutafuta na kufika karibu ya jabali, ghafla nikasikia 
sauti na nikafikiri kuwa ni mnyama mkubwa ambae ananifuata 
na mimi nikaanza kukimbia mara nikasikia sauti ikisema, ewe 


27 


/.dawateislami.net 


binadamu hakuna kitu kama hicho unachowaza huyu ni mcha 
Mungu ambae amevuta pumzi kubwa na sauti yake ikasikika. 
Kisha mimi nilipogeuka nyuma nilimkuta kijana mmoja ana 
fanya Ibada, mimi nilimsalimia na kumueleza shida ya kiu 
niliyo nayo, kijana akaniambia ‘Ewe Malik katika 

sehemu hii kubwa hujapata hata tone moja ya maji’ na kisha 
kijana alisogelea jiwe moja na kuipiga teke na kusema: 
‘Ninaapa kwa kudra yako ambayo unayoweza kukusanya mifupa 
na kuwapa uhai utujalie maji na kututosheleza’. 

Ghafla yakaanza kutoka maji katika sehemu hiyo kama chemchem 
ya maji,mimi nilikunywa kiasi cha kunitosheleza na kumomba 
aniusie kitu ambacho kitanipa faida. 

Kijana akasema: ‘Fanya Ibada peke yako kwenye ukimya 
Mwenyezi Mungu hata porini hatokuacha na kiu’ baada kusema 
hayo kijana alirudi kwenye njia yake. 


(Ar-Raud-ul-Faiq, pp. 166, amended) 


Mayri zindagi bas Tayri bandagi mayn 
Hi ay hash! Guzray sada Yd Ildhi 


Tafsiri ya shairi: ‘Yaa illahi maisha yangu niutumikie kwa ajili 
yaIbada yako. 




28 


/.dawateislami.net 


Kijana mwema na mwenye hofu. 

Sayyiduna Zunnun Misri Safari moja alienda 

Shaam, yeye alipita karibu na bustani moja ya kijani 

kibichi ambacho kilikuwa kinapendeza mno na kumwona 
kijana moja aliye kuwa chini ya mti mmoja wenye matufaa na 
alikuwa amejishughulisha na kuswali, yeye bif&v alitaka 
kuongea na kijana huyo pindi alipomaliza kuswali na kutoa 
salamu. Mimi nilijaribu kuongea nae lakini hakunijibu kwa 
maneno bali kaniandikia shairi juu ya ardhi isemayo: 

oil’ll 441*. j M ilH 5^ ouiii 

cWlsl-l (j N YjZ IS o c ~ = ' a ‘ 

Maana yake: Ulimi nimeuzuia kuutumia kwa sababu ni chanzo 
cha kuzungumza upuzi na ikawa sababu ya kuleta balaa kwa 
hiyo ukitaka kuutumia basi utumie kwa ajili ya kumdhukuru 
na kumshukuru Mwenyezi Mungu na usikae kimya. Shairi la 
kijana lilimgusa sana moyo na yeye alianza kulia 

wakati alipoanza kutulia basi yeye Jts s&i alimjibu kwa 
kumwadikia kwa kutumia kidole cha shahada: 

al-U 0^5* La^*-*^ J 
al^> A-allaJl 3 .ikr-4 


<—<ys 

itS* Cil g^=>> 


29 


/.dawateislami.net 


Maana yake: Yule mwenye kuandika siku moja atakuja kufa 
lakini aliyo acha kwenye mandishi yatabaki milele kwa hiyo 
uandike kitu kizuri ili utakapo kuta siku ya Qiyama uifurahiye. 

Sayyiduna Zunnun Misri As\h~j.?$dj- Anasema: Kijana baada 
ya kusoma niliyoandika alipiga chafya moja na ndipo roho 
yake ilitoka hapo kwa papo na mimi nilibaki kuwaza na 
kutayarisha shughuli ya kumzika lakini ikasikika sauti ikisema 
mwache Zunnun! Mwenyezi Mungu amemuahidi kuwa Malaika 
watamshughulikia habari za mazishi yake, baada kusikia hayo 
yeye alienda kona moja ya bustani na kuendelea 

kufanya Ibada baada ya kumaliza rakaa kadhaa alipoangalia 
hakukuta kitu chochote wala alama haikuwepo. 


(Raud-ur-Riyahin, pp. 49, amended) 


Rahun mast-o-bay-khud mayn Tayri wild mayn 
Pila jam aysa pila Yd Ilahi 

Tafsiri ya shairi: Ilahii nakuomba uninyweshe maji ya mapenzi 
yako ambayo niweze kuwa majnoon kwa ajili yako. 




Wale wenye kupata kivuli cha arshi. 

Hongera kwa wale vijana walio kuwa na hofu na wakafanya 
Ibada ya Allah Js-sS*- siku ya qiyama jua litakapokuwa umbali 
wa maili moja na robo itakuwa hakuna kivuli cha aina yeyote 


30 


www.dawateislami.net 




ile ila kivuli cha arshi na watu watahangaika kwa joto, watakuwa 
wana tapa tapa na majasho yatakuwa yanawatiririka basi siku 
hiyo patakuwa na kivuli cha arshi na wale vijana waswalehina 
wenye bahati watakuwa chini ya arshi hiyo. 

Sayyiduna ‘Abdur Rahman Jalaluddin Suyuti Shafi’I lA 
anamnukuu Sayyiduna Salman amemuandikia barua 

Sayyiduna Abu Darda sis. JtsS >M && na kumweleza kuwa watu 
wawili pia watakuwa kwenye arshi hiyo ni: 

1. Yule kijana ujana wake aliyetumia kwa ajili ya kumridhisha 
Allah J«5*- na. 

2. Yule aliyefanya Dhikri ya Allah na akatoa machozi 
kwa ajili yake. 

(Musannaf Ibn AbT Shay bah, Kitab-uz-Zuhd, vol. 8, pp. 179, Hadis 12) 

Yd Rab mayn Tayray khauf say rota rahun her dam 
Tu aprd mahabbat mayn mujhay mast band day 

Tafsiri ya shairi: Yaarabi unijaliye mimi niwe ninalia kwa ajili 
ya hofu yako. 




Wazee wetu wacha Mungu jinsi gani walikuwa wakiuthamini 
ujana wao na wanatusisitiza kuuthamini ujana wetu. 


31 


/.dawateislami.net 



Usia wa Imaam Ghazali 


Hujjat-ul-Islam Sayyiduna Imam Abu Hamid Muhammad Bin 
Muhammad Ghazali six Anasema kwa wale vijana 

wanao chelewesha kutubu wana ambiwa je hufikirii kuwa 
umejidanganya nafsi yako na kuahidi uongo kuwa utafanya 
amali nema kesho, hiyo kesho ikabadilika kuwa leo, je ungejua 
hiyo jana iliyokuja imeondoka? Na kesho yake ikaja kuwa na 
mabadiliko? Kwa hakika ukifanya amali leo kesho unaweza 
kufanya ziada. (Yule mwenye kuacha kazi yake ya kutwa na 
mwenye kuchelewa kutubu) yuko mfano wa yule mtu aliyetaka 
kung’oa mti katika ujana wake na aliuacha na akaja kuung’oa 
baada ya mwaka wakati alikuwa anajua kila mda unavyo 
kwenda mbele mti utakuwa mkubwa na mizizi itaenea mg’oaji 
nae nguvu zake zitapungua basi kama hakuweza kuung’oa 
wakati wa ujana basi atashindwa kuung’owa wakati wa uzee. 


(Ihya-ul-‘Ulum, vol. 4, pp. 72) 


Tafsiri ya Shairi: Fanya mema kwa wingi mfano wa mwezi 
unavyo waka na kadri unavyo pungua mwanga basi sawa na 
wewe umri wako pia unapungua. 




Wapenzi Waislaam: Maneno mazuri ya Imam Ghazali 
JlsJl Ai' yanatupa fikra kama hukuzingatia sheria wakati wa 
ujana wako na wala hukufanya Ibada na ukaupuuza utategemea 
n in i kwenye uzee wako kurekebisha makosa yako pindi viungo 


32 


/.dawateislami.net 


Ujana Wako meutumiaje? 

vyako vimeshazeeka, kwa hiyo ufanye haraka na utubu kwa 
vile wakati wowote unaweza kuletewa taarifa ya kifo chako 
kwani kifo hakichagui kijana wala Mzee 

Tafsiri ya shairi: Kifo hakichagui kijana wala Mzee pia hakiangalii 
mwenye umri wa miaka 16 ama 55. 

Fadhila za kutubu ungali kijana 

Mpendwa wa Mwenyezi Mungu Nabi wa Rehma Shafii wa 
Umma Mtume wetu JUs*JisSahi J* Anasema: 

*. oUl 1 — aXi! tjl 

maana yake: Mwenyezi Mungu anampenda yule mja anae tubu 
kwenye ujana wake. 

(Kanz-ul-‘Ummdl, Kitab-ut-Taubah, Al-Juz 4, vol. 3, pp. 87, Hadis 10181) 

Kwanini anapendwa kijana mwenye kutubu katika 
ujana 

Mubaligh wa kislaam ‘Allamah Shaykh Shu’ayb Harifish 
anasema; Mwenyezi Mungu anampenda mja wake wakati ule 
yungali yeye ni kijana na kisha anatubu kwa sababu umri wa 
kijana unakuwa una nguvu mfano wa matawi mapana. Wakati 
ujana wake unamshawishi kwa kumletea ladha tofauti ya kila 
aina ya starehe lakini yeye huzikwepa na kutubu na wakati huo 

33 


/.dawateislami.net 


kwake inakuwa dunia inavutia lakini kwa ajili ya ridhaa ya 
Allah Js-sS*- ana acha vitu vyote basi anakuwa mustahik wa 
Allah J«5*- na anawekwa pamoja na waja wake watukufu. 


(Hikayatayn aur Nasihatayn, pp. 75) 


Kuna riwaya kutoka Kwa Sayyiduna Anas Bin Malik 
anasema: Mtume wetu J* Anasema: Hakuna kitu 

zaidi anapenda kuliko kijana mwenye kutubu. 

(Kanz-ul-'Ummal, Kitab-ul-Mawa’iz, Al-Juz 15, vol. 8, pp. 332, Hadis 43101) 




Utubu kwenye ujana 

Wapenzi Waislaam: Kijana anaefanya Ibada kwenye umri 
mdogo na anatubu anapata saada kuwa Allah anampenda 
ni hakika. 



Maana kufanya istighfar kwenye ujana ni sunna ya 

Katika uzee hata mdhalimu pia anakuwa mtu mzuri anakuja 

kufunika shuka ya kuwa mtu mwenye taqwa. 

Tafsiri Ya Shairi: Ni sunna ya ambiya kutubu kwenye ujana 
ufikapo kwenye uzee, hata mbwa mwitu huwa mwema. 




34 


/.dawateislami.net 




Wasiwasi pamoja na tiba yake 

Unaweza ukawa na wasiwasi kwa kusikia shairi iliyo zungumzia 
hapo juu ya kuwa -vSLuis j^Jx Mungu atawanusuru je 
wanaoweza kutenda dhambi? 

Tiba ya wasiwasi: Haiwezekani haiwezekani kabisa visJsSjUJii^iU. 
Hawakosei na hawana dhambi wao ni maasum,na maana ya 
Maasum wameshafanya ahadi na Mwenyezi Mungu kutokana na 
ahadi hiyo hawataweza kufanya dhambi ya aina yeyote ile kwa 
vile hiyo ni hakika kabisa ya kuwa vAUb iJ-SJi j^ix wote ni 
Masum na wameepuka na dhambi ndogo na kubwa na walikuwa 
Masum kabla ya kupata Utume na baada ya kupata Utume. 


(Derivedfrom: Bahar-e-Shan'at, vol. 1, pp. 38-39) 


Tafsiri ya shairi: Umbile la Mtume wetu J* halina 

kasoro Mtume wetu ni ua lisilo na miba Mtume wetu ni 
mwanga usio na moshi. Kuhusina kwa neno la vJjsJbiASJi 
kusema wame tubu ni kwa ajili yetu sisi kutuonyesha jinsi gani 
walivyo kuwa wapole na wanyeyekevu pamoja hawatendi 
dhambi lakini wanatuonyesha jinsi ya njia ya kumomba Allah 
Js-sSx hayo yote ni mafundisho kwetu na ndio maana inaitwa 
sunna yavSLiJbSJuiJijt^u. . 




Usia kwa ajili ya vijana 

Hujjat-ul-Islam Sayyiduna Imam Muhammad Bin Muhammad 


35 


/.dawateislami.net 


Ghazali Anasema: Sayyiduna Mansur Bin ‘Ammar 

lalimsihi kijana moja kwa kusema; Ewe kijana 
ujana wako usije ukakudanganya walikuwa vijana wangapi walio 
chelewesha kutubu na kujipa moyo na walisahau Mauti na 
kusema tutatubu kesho ama keshokutwa na kujighafilisha hadi 
Malakal Mauti amewasili na kuteremshwa kwenye kaburi 
lenye giza hakusaidiwa na mali zake, marafiki zake, watoto 
wake na wazazi wake. 

@ (A- aj SlA a @ y S y Jojj 

Maana !ya Aya: Siku hiyo haitokusaidia Mali yako wala watoto 
wako, Ila yule alofika Kwa Mwenyezi Mungu Na amali njema. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 19, Ash-Shu’ara, verses 88-89) 
(Mukashafa-tul-Qulub, pp. 87) 

Tafsiri ya shairi: (Jmande unasema uzuri wa dunia sio kitu na 
ndege wanasema maua yataisha na huo mwezi unaotumulika 
ni kwa ajili ya siku nne na baada ya hapo kuna giza ewe kijana 
uzuri wako na ujana wako utakuja kuisha. 

jp (jUj jp 

aiil alii J[ \’Jsy 

■&£ Jp jus iisi Juj & 'j^u. 


36 


/.dawateislami.net 




Wapenzi Waislaam: Kwajili ya kutayarisha akhera, kuepuka na 
dhambi, kuwa na istiqama juu ya wema jiunge na mazingira ya 
Kimadani. 

Kupata na kujifunza tabia za Sunna usafiri na wapenzi wa 
Mtume kwenye Madani Qafilah na kwa ajili ya kuishi maisha 
mazuri na kutengeneza akhera yako basi kila siku ujaze kadi ya 
Madani Inaamat na ifikapo kila mwisho wa mwezi mkabidhi 
muhusika na ujitahidi kuhudhuria Ijtimai ya kila wiki na uwe 
mwenye kutubu na upate istiqama na ukitaka kujua kwa kina 
kitengo cha uchapishaji wa vitabu Maktaba-tul-Madinah 
imechapa kitabu chenye ukurasa 132 kiitwacho Toba na hikaya. 

Ukisome kupata elimu na hekima na mapenzi ya awali basi 
hudhuria na wale waliyokuwa nje ya Pakistan wanaweza 
kushiriki katika Madani Muzakara kupitia runinga kwenye 
Madani Channel. 




Madani Chanel ni nini? 

Idara ya uchapishaji wa vitabu Maktaba-tul-Madina imechapa 
kitabu cha madhara ya usengenyaji katika ukurasa wa 86. 

J ! 


37 


/.dawateislami.net 


Katika mazingira ya Dawat-e-Islami tasisi ya kimataifa ya 
kueneza mafundisho ya Qur’an na Sunna isiyojihusisha na 
siasa kutokana na kitengo chake kimoja cha Madani Chanel 
ambayo ina rusha mtandao wake takribani nchi nyingi, na 
inafikisha ujumbe wake kila nyumba. Madani Chanel ni 
mtandao wa peke yake duniani ambao asili mia inao onyesha 
habari za dini tu, haina matangazo, michezo ya kuigiza, muziki 
hata mwanamke haonyeshwi. 

Kutokana na Madani Chanel makafiri wameingia 
kwenye Uislaamu na wenye kusali wamekuwa hawaachi hata 
sala moja na wengi wametubu dhambi yao na kuwa wenye 
kufuata sunna. Kwa baraka ya Madani Chanel ndugu moja wa 
kislaamu ameniandikia Email inasema hivi: Watu wanapo ongea 
maneno hawatambui kuwa wana sengenya kwa vile hawajui. 
Safari moja walitoka watu kutoka Haidra Baad Sind na kuelekea 
Bab-ul-Madinah Karachi, ndugu moja akasema mbele za watu 
rafiki zangu waliniambia kuwa dada yake ana tabia ya kuwa na 
hasira sana na akikasirika na yeyote yule basi hazungumzi nae, 
wifi yangu na dada yangu kwa jambo dogo dogo wanagombana na 
ndio maana haongei nae. 

Bahati nzuri usiku ule katika Madani Chanel ilikuwa maada ya 
jinsi gani kuepuka na mambo za kusengenya.Dada yangu 
ambae aliye kuwa na hasira asiyetaka kuonana na mtu yeyote 
yule alipoona Madani Muzakra basi Jtefc «ui tesJi palepale 
abinuka na kumwomba msamaha na kupatana tena. 

38 


/.dawateislami.net 




Tafsiri Ya Shairi: Madani Chanel imeepuka na Muziki na 
Ngoma, na Chanel hii haiogopi kusema Ukweli. Katika Chanel 
hii inatufundisha Sunnah za Mtume wetu J*, na 

Shetani hafurahii Chanel hiyo. 




Wapenzi Waislaam: Ninamaliza Bayaan yangu kwa kueleza fadhila 
za Sunna na kuelezea Sunna kwa uchache. Nabii wa rehma 
shafii wa umma mfalme wa makkah na madina Mtume wetu 
J* anasema: yule mwenye kuipenda sunna yangu 
basi kanipenda mimi na yule mwenye kunipenda mimi basi 
atakuwa pamoja na mimi peponi. 


(Mishkat-ul-Masabih, vol. l,pp. 55, Hadis 175) 




Kwa niaba ya herufi 12 za kuingia na kutoka 
nyumbani ni maua i2 ya madani: 

1. Wakati ukitoka nyumbani usome Dua hiyo: 



Maana: Kwa jina la Allah mimi nimemuamini Allah 
JmS*- bila ya jina lake Allah JmS*- Sina nguvu wala uwezo. 
Jisji al Kwa baraka ya kusoma dua hiyo utakuwa 

kwenye njia iliyo nyooka, utaepukana na balaa na utakaa 
kwenye hah nzuri. (Sunan AblDawud, vol. 4, pp. 420, Hadis 5095) 


39 


/.dawateislami.net 


Wakati ukiingia ndani ya nyumba usome dua hii: 


4JJ) ^ til J©4^ 

LaJSj^J Laj j 4AJI La:>j£> 4JJI >«J) La^J 3 

Maana: Mimi ninakuomba wewe kheri ya kuingia na kutoka 
nyumbani kwa jina lako Allah ji:-A Umeingia ndani kwa 
jina lake na umetoka nje kwa kumkabidhi yeye Allah J«3£- 
Baada ya kusoma dua hiyo uwasalimie watu wa nyumbani, 
kisha uende kwenye ukumbi wa Mtume JUs-dbssfeJl^iiii J*. 
Na utoe salaam baada ya hapo usome Surah 

Al-Ikhlas Utapata baraka kwenye rizki yako na utaepukana 
na ugomvi wa nyumbani. 

(Sunan AbTDawud, vol. 4, pp. 420, Hadis 5095) 

3. Unapoingia nyumbani kwako na kutoka wasalimie Maharim 
na Mahrimat (Mama, baba, dada, kaka, watoto na kadhalika) 

4. Bila ya kutaja jina ya Allah yaani 4 1 ' (*-“?> na ukaingia 
nyumbani kwako basi shetani ataingia pamoja na wewe. 

5. Kama unaenda kwenye nyumba yako na hakuna watu 
basi usome hivi: 


40 


/.dawateislami.net 




4JJI itXt (Jp% 


Maana yake ni salaam iwe juu yetu na kwa waja wema wa 
Allah JU-sS^ Malaika watajibu salaam hiyo ama utoe salaam 
kwa namna hiyo (Rad-dul-Muhtar, vol. 9, pp. 682) 

jo'iLUl 


Maana yake (Mtume salaamu iwe juu yako) kwa sababu 
roho ya Mtume Inakuwa hadhiri nyumba 

za Waislaamu. (Sharah Ash-Shifa lil-Qan, vol. 2, pp. 118) 

6. Kama unaenda nyumbani kwa mtu basi utoe salaamu kwa 

kusema hivi: Na umulize je mimi ninaweza 

kuja ndani? 

7. Kama hujaidhiniwa basi urudi kwa furaha inawezekana 
kuwa ana udhuru fulani hajaweza kukupa ruksa ya 
kuingia ndani. 

8. Kama mtu anabisha hodi nyumbani kwako basi ni sunna 
umulize wewe nani ? Yule aliyekuwepo nje ajitambulishe 
jina lake mfano aseme Mohammed Elyas. Badala ya kutaja 
jina ukasema Madina ni mimi fungua mlango ama 
kutamka neno jingine lisilo la kisunna. 

41 


/.dawateislami.net 


9. Baada ukishamjibu kwa kutaja jina lako basi usogee mbali 
na mlango kwa sababu itapofunguliwa mlango usije 
ukaona mpakandani. 

10. KuchunguHa nyumbani kwa mtu imekatazwa. Baadhi ya 
watu wanaoishi magorofani wanatakiwa wawe waangalifu 
sana kwa kuwa kuna watu wanaoishi nyumba za chini na 
pia nyumba inayotazamana mbele yake. 

11. Kama unaenda nyumbani kwa mtu na kakutayarishia kitu 
usilaumu wala usimseme kwa vile atasononeka. 

12. Wakati unapo rudi kutoka nyumbani kwa mtu basi 
mshukuru kwa maandalizi yake na umombee dua kwa 
ajili ya haki yake na umuage na ikiwezekana mpe zawadi 
ya risala nakadhalika. 

Kwa kujifunza Sunna nyingi ununue kitabu kilicho chapishwa 
na Maktabatul madina Bahar-e-Shari’at chenye ukurasa 312. 
Katika ukurasa wa 120 Sunna na Adabu zake uisome. Na njia 
moja nzuri kwa ajili ya kujifunza Sunna na kupata tabia njema 
ujiunge na Dawat-e-Islami na usafiri na wapenzi wa Mtume 
katika Madani Qafilah. 

STkhnay sunnatayn Qqfilay mayn chalo 
Luinay rahmatayn Qafilay mayn chalo 


42 


/.dawateislami.net 




Haun gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo 
Pao gey barakatayn Qafilay mayn chalo 


Kujijunza sunna twende kwenye qafilah 
Kupata rehma twende kwenye qafilah 

Kutatua matatizo twende kwenye qafilah 
Kupata baraka twende kwenye qafilah 


Jp iiil jp ijL, 

Jp jliS iisl 


43 


/.dawateislami.net 






Ni ombi kwa kila muislamu kuhudhuria na kukesha usiku mzima kwa 
nia ya kutaka radhi za Allah J * >>*- pamoja na niya zingine nzuri katika 
ijtunai ya kila wiki siku ya Alhamisi baada ya sala ya Magharibi 
inayofanyika katika mji anaoishi. Vile vile ni ombi kwa kila muislamu 
kusafiri na wapenzi wa Mtume jWiil katika Madani 

Qafila kwa nia ya kupata thawabu na kujifunza sunna za Bwana Mtume 
JUSj&i Na afanye Fikr-e-Madina (kujisaili mwenyewe) 
kwa kujaza kadi ya Madani Inamaat na amkabidhi Zimmedaar 
(msimamizi) wake katika siku kumi za mwanzo za kila mwezi. Kwa 
Baraka ya kufanya hivyo tutaweza kushikamana na sunnah 

za Mtume na tutachukia maasi na tutazidi kuwa na 

hamu ya kulinda imani yetu. 

Kila muislamu aweke azma ya kwamba: “Nitajaribu kusuluhisha nafsi 
yangu na watu wote wa ulimwengu mzima* 


Kwa ajili ya kusuluhisha nafsi yangu nita fuata Madani Inamaat na 
kusuluhisha nafsi za watu wa ulimwengu nita safari katika Madani 
Qafilah.Jw^Ua 




if 





Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan. 

UAN: +92 21 111 25 26 92 I Ext: 1262 
Web: www.dawateislami.net I E-mail: translation@dawateislami.net 










